CYFLAFAN Y BEIRDD: 


K 


GAN 


ROBERT WILLIAMS . 


EIFIONYDD. 


— — 
Y GWwIR YN TYRBYN Y V. 


— ——kñꝛ 


YN LLUNDAIN Y CYHOEDDED, AC AR WIRTH GAN 3 
YR AWDUR; GWERTH G6. 


* 


CYFLAFAN Y BEIRD D. 


DEFFRO duedd dew ffrüd awen, o'th fedd, 
A aith fwyn ddiſgywen ; 
Dyrcha bwnc drwy o'ch o ben 
Moch alar am wych wiwlen. 


Goſteg arweſt ddyffeſtin, 
Galarus loes moes i'm min, 
Y fath groes i bem-oes byd 
Ni bu hyd wyneb eu hin. 


Dydd dyddon i lon hoyw wlad hen Walia, 
Yn welw heb warcheidwad, 
A*®i Beirddion gwiw 4 briw brad, 
Dan oddef dihenyddiad. 


Llyma ddu odfa adfyd, o wewyr, 
I wiw awen hyfryd, 
Beunydd, a gorthrwm benyd, 
Cwyn y beirdd yw acen byd. 


* Teſtyn i Eiſteddfod Dinbych, B. A. 1792, gan gymdeithas 


y Gwyneddigion. I'r Awdl hon y barnwyd yr Ariandlws. 


Yo 


8 UE. 
Yn llwyr i feirdd ni chawd llech, 
Na phlaid Cynmreig awen fflo h, 


Gan elynion trawſion trech, 
Au cynfigen draſen droch. 


Ebrwydd gyflafan ddybryd 
I Frython feirdd ceirdd cyd, 
Gan Ioxwerth anferth ynfyd, deyrn llidiawg, 
Bygylawg, bu gelyd. 


O welw wedd i wylo af, am ddewrion, 
Gwiw union gu enwaf, 
Llywelyn y llew olaf 
O'n cyff hen, iawn y coffhif, 


Collwyd ef er called oedd, 
Orthrwm wyn, hir a thrwm waedd; 
Triſt fu i Gynmru yn g'oedd, 
Arwydd bylch herwydd y baedd. 


Y gelyn 2 gvg aele, grymialawg, 
Gormeiliwr ein mangre', 
Gwnaeth ddychryn oſgryn aſgre, 
Gwelid meib llid ynmhob lle! 


Ynmhob lle pelrhe mewn pall, trwy n 
Tro o gamrwyſg mawr-wall, 
Trwy waed llid t'rawyd y llall, 
Lludded oer, lladdwyd arall ! 


Hyfryd 


6 
Hyfryd fae ennyd unwedd, gael lloches 
Glo lluchynt cynddaredd, 
Neu ryw fan anghyfannedd, 
A chael cloer i ochel cledd ! 


I'n byd ni rhag bod yn waeth, 
Mwy hydawel meudwyaeth, 
A dau gwell fuaſe'r gell gu, 
I ogelu rhag alaeth ! 


Mawr lygynt, lluchynt llachar, 
Creulon i feirddion trwy far, 
Dyna' gwayw, dineu eu gwyar, heb rus, 
Ow, wylofus welw afar ! 


Trais a ranwyd tros yr ynys, 1 feirdd, 
Ni fu urddas eirys ; 
Aeth eu llef hyd eitha' llys, 
Fflur dalaeth, Fflowerdelys. 


Cyfyngdra rhwyga yn rhagor, arnynt, 
Oer-nod och dieiſor; 


Mal ewrwgl yn mwnawgl mor, 
Boenau ing, heb un angor ! 


Clybuwyd pan cydiwyd cwymp, 
Oer roth waedd yn yr iaith wemp, 
Gan feirdd heb hedd tuedd tymp, 
Darogan rhwyg drwg yn rhemp. 
| A bro 


1 


A bro Gwynedd heb air i ganu, 
Nag enwawg iawn odlawg anadlu 
Chwyth awen byth i wenu. neu fywiawl 
Gof awenyddawl gyfanneddu! 


Ni cheid lloches achles rhag awchlym 
Gloywaidd egrwch gleddy' a'i awgrym, 
Er ſymud oer-ddrud rhag erddrym, galon 
Au ffrwſt mwy irllon ymffroſt mawr-llym. 


Yr hen Andras ddiras ddol 
A lanwyd yn elynol 


I fer y ddinam jaith farddonol, hen 
O wiw len olynol. 


Y Beirdd, wiw ganu, brudda' gweiniaid, 
A phyd erwin ae'n ffoaduriaid, 
Orugant flawdd-hynt rhag hwnt fleiddiaid, 
A phrawf o newydd, a phrif niwaid ; 
Llechu rhag gallu gwylliaid, a wnaethynt, 
Un tro yn nyffrynt trwy anhoff-raid : 


Garwaf oes gorfuaſant, 
Anhoff y nod, ffoi o nant 
I fynyddau, creigiau crog, 
Uchel drumog, chwel dremiant. 


Eu hynt ar gerrynt gorallt, i'r ogof, 
Oer agen yſtywallt; 


Rheda 


66 7 


Rheda gwr y'ngwaered gallt, 
A'i wenydd ar ewinallt. 


Ffoi'ſant yn drech i lechu, ac afar, 
A gofid o'u deutu, 
Cryg lwfr feirdd, craig lefair fu, 
Tybiais, yn eu hattebu ! Þ 
Myn'd a'r wir gan, mwynder y wawr gynnyrch, 
I war nigys Eryri anhygyrch ; 
Gwarchae yn hynt taith goruwch ei neintyrch, 
A-rhammanta yno rho'm a'i hentyrch, 
Am well awen, mwy et llewyrch, etto, 
Er eu loes wylo a'u hir lais elyrch. 


Trwſt oer araith triſt Eryron, 
Da rieddawg hil Derwyddion, 
Yn gyfar gafodd 
O'u harmerth ormodd 
Hen oer-fodd yn Arfon. 


Cynmru a'i pheirth, neu geirth gaid 
Am 1awn Awen mewn niwaid 
Caer Salwg o'u hen wg hwy, 

A Chonwy roe ochenaid, 


Ceid cyſtudd prudd ynmhob bron, 


E lamodd i Bumlumon; 
Dwys gerddodd hyd oſgorddau, 
A gororau gwiw'r awr'on. 


8s. ) 


Doddyw yn Mynyw, a Mon, 
Lwyr genad alar gwymon, 
Cyllaeth, brwyn, a hir gwynaw 
Allwynin fraw llanw iawa fron ! 


Er hyll adwyth y-gwr llidiawg, 
Gwedn helynt, a godai'n halawg ; 
Hunawdd ef yn henaidd —_— 
Ni hun Awen hy aneuawy 


2 
2 — = ä 


r — * — — 


AMLYGIAD GEIRIAU, 
nad ydynt ſathredig yn mhob man o Gynmre. 


© DISGYWEN, diſglaer. — Arweilt, can. — Dyffeſtin, pryſur, — 
Dyddon, galarus.— Walia, Cynmru.—Ceirdd, cardd, caeth,—Y 
E Baedd, arwydd Iorwerth I —Goſgryn, crynedig.—Afſgre, mynwes. 
> _ _ —Pelrhe, blinfyd. —Llygynt, diftryw. — Dineu, dyferu, — Eirys, 
+ marwor.—Fflowerdelys, arwydd yn mhais arfau Ffrainc.— Dieiſor, 
digymmar.—Rhöth rhwth, ehang.—Gwemp, gwymp, teg.—Galon, 
gelynion. — Pyd, enbydrwydd. — Cerrynt, rhediad. — YRywallt, 


. .Cyllaeth, galar.—Allwyvin, trymllyd, phys — ions, creulavg, 
- * cyfiawn, gvire 


£4 > 


— - : : 1 
98 


9 


— 6 


* 


* 


« - 
* 5 of * % 4 
N A bt 2 at. 1 n * "i i * id p = \ : 0 
ö — — . * P > x 
To A IF A " m R 0 "" | 
: 8 r — _ — 8 o ** 
1 P FIT n p Backs 2 ö — — — —— — 


. n "EE 


; cadarn, ſafadwy. — Nigys, gwagſaw. — Rhammanrta, darogan.— 
8 Rliieddawg, ardderchawg.—Armerth, parotoi.—Doddyw, daeth.— 


4 


